rd 


MARWNADAU; 


'Y GYNTAF, 


F 


ER COFFADWRIAETH AM X DIWEDDAR ê 
BARCH. G. HUGHES, 
GROESWEN, 


Yr hwn a fu farw Gorph. 30, 1839, yn y 64ain flwyddyn o'i oedran, 42 
o ba rai y bu yn weinidog diwyd a ffyddlon yn eglwys 
yr Annibynwyr yn y lle uchod. 


YR Mh 


ER COF AM Y DIWEDDAR 


MRS. “Am LEWIS 


Gwraig gyntaf Mr. W. LEwis, gynt o Bontygwindy, ger Gap ìn 
yr hon a fu farw y 6fed o Ebrill, 1836. 


NIL NII ND SD SA INN DS IND NN DD 


GAN JAMES PROTHEROE, PENYGROES. 


NINNAU SDN NND YD NN NS LA 


LLANELLI: 


ARGRAFFWYD GAN REES A THOMAS, SWYDDFA'R DIWYGIWR. 


1842. 














Mae amser yma beunydd 
Yn dwyn newyddion sŷn, 
'Nol im' gael hoff gyfeillion, 
Eu colli 'rwyf yn llŷn; 
Daeth angeu'r gelyn creulon, 
A'i gledd mwy llym nâ'r dâr, 
Heb gêl fe aeth â'n bugail 
O'n gwydd i'r bywyd pur. 
Ond, Och ! hen angeu digllon, 
Pa'm roest i ni'r fath glwy'? 
Pa'm rwygaist g'nifer calon 
Na's gwellir m'o honynt mwy ? 
Pa'm trewaist mor angeuol 
Ein ffyddlawn fugail gwiw 
Pa'm 'roest fath ergyd marwo 
I'n hanwyl flaenor, clyw ? 


? 
1 


Meddyliem ni gallesid 
'N haws hebgor llawer un, 
Nâ'n dewr genadwr bywyd, 
'Roed in' gan Dduw ei hun; 
'Est heibio'i lawer gelyn, 
Segur-ddyn, sârug, sawr, 
Pa'm 'rest, 'rym etto'n gofyn, 


A'n HucHEsmor llwyr i'r llawr gn 


Ond dyna, ofer gofyn 

I ti ro'i clust i'n cwyn, , 
Ni wybu'th greulon golyn 

'Rioed ddim am deimlad mwyn ; 
Och! elyn hen ddynoliaeth, 

'Ti loriaist lawer oes, 
Rhoii finnau r olaf alaeth . 

Cyn hir â'th ir aY, loes. 

y a Ì TA iw 


| y ye 0 Ôs o 
| LIBRARY tb 
'« / 


“ Marwnad ì Parch. G. Hughes. 





ŵ 

















w 
AN 
HN 
| 
| 
' F^. 
îs, 
y 
j, 
a 
bd 











wy 
«en 


Nid oesna dysg, na doniau, 


'Mhlith dewrion gwycha'u gwawr, 


Eill attal brenin dy chryn 


I dôri'n ffryndiau'i lawr ; 
Mae yn ei feddiant warrant, 
Ac arni Ddwyfawl sêl, 
[ wysio'r enaid adref, 
A'r corff i'r llwch dan gêl. 
Syrthiodd ein seren siriol, 
A'n canwyll glir ei ddawn, 
'N deg d'wynodd ar Forganwg, 
Tros ddeugain mlynedd llawn; 
Do, teithiodd llwythau Israel 
'N finteioedd fro a bryn, 
'N eillewyrch prydferth goleu, 
Bydd cofio byth am hyn. 
Ca'dd HucHes, sef gwrthddrych gorwiw 
Ein cofiant yma'n awr, 
Ei alw i winllan Iesu, 
Yn moreu'i drydydd awr; 
Ni throdd ei gefn arni, 
Cyn gweithio ei ddydd yn: llawn, 
Bu'n orgu gan ei frodyr 
O'i foreu glas hyd nawn. 


Fel Timoth. er yn fachgen, 
Te ddysgodd eiriau'r nef, 
Nid neb'n ei oes yn amgen— 
Geiriadur gelwid ef ; 
'Phan 'doedd ond 'ginyn egwan 
Fe'i codwyd ar y mâr, 
'Gyhoeddi i bob oedran, 
Haeddiannau'n Prynwr pâr. 
Brodorion eglwys Elian, 
Ac holl gynnulleidfa'r Groes, 
A dystiant.yn unfrydawl, 
Ei lwyddiant rhwydd trwy'i oes; 








4 


Pan fyddai'n hŷ'n cyhoeddi 
'R newyddion da i'r byd, 
Ceid gwel'd y dyrfa'n wylo, 
A gorfoleddu'n nghyd. 
Hoff destun HuaHnes trwy'i yrfa, 
Oedd trefn cyfammod rhad, 
'R hen gynghor cyn y bryniau, 
A phwrcas gwerthfawr wa'd ; 
A'r testun llesawl hwnw, 
A dd'wisai'i olaf ddydd, 
Idd ei gyhoeddi i'r werin, 
Pan rhoent ei gorff dan gudd. 
Sef, “Gwir yw geiriau'r bywyd, 
Dd'od Iesu Grist i'r byd, 
I gadw pechaduriaid, 
A'r pena' o'r rhai'n i gyd ;” 
A'r penaf hwnw gwelwch 
A'i draed 'nawr yn y dŵ'r, 
Ond 'Fz yw 'niogelwch, 
Mae i mi'n gadarn Dŵr. 
'Fe safodd ar y muriau, 
'N arwraidd iawn ei ddawn, 
Cyhoeddai'n ngwydd y werin, 
Rhinweddau'r aberth llawn; 
Fel hanner dydd gwnai'n oleu, 
Mae pwrcas angeu'r groes, 
Yw gobaith cyrau'r ddaear, 
'R hwn bery o oes i oes. 
Fe deithiodd siroedd Cymru, 
Trwy'r Gogledd a thrwy'r De', 
Ca'dd saint o amrai enwau 
Eu lloni trwyddo fe; 
Pan safai mewn cymmanfa 
I g'hoeddi'r Dwyfol wir, 
'Fe'i clywid yn eitha'r dyrfa, 
A'i lais fel udgorn clir. 





fi 
y; 
HM 


nf 





a 


nA 1 


a UO 


X 
| 
y 
MM 
f 
F 
p, 
i 


& 


CF gi 


Fo 
« 


'Roedd yn ei ddrychfeddyliau, 
Rhyw 'stôr o synwyr mawr, 
'R hyn fyddai'n destun syndod 
I'w frodyr lawer awr; 
(“ Doethineb oddiuchod, 
Un foneddigaidd yw,”) 
Gwir ddysgodd ostyngeiddrwydd, 
Hardd arwydd delw Duw. 
Fe gofir am ei enw 
Adroddir am ei waith, 
Yn mhlith hiliogaeth Gomer, 
Tros hir flynyddau maith ; 
Gŵr cywir yn ei gynghor, 
Am feddyginiaeth rhâd, 
Er attal pob gwahanglwyf, 
Yn rhwydd trwy rîn y gwad. 
Mae Sïon egwan etto 
Heb sychu ei dagrau'n llwyr, 
Rhyw riddfan ac och neidio 
Sy'n para o foreu hyd hwyr; 
Rhow'd testun Och! gan angeu 
'R un dydd in' deulu'r Groes, 
Trwy ladd ein brawd a'n blaenor, 
O I'r briw i'n calon roes. 


'N llon yn ei law'r arweiniai 
Y praidd i faesydd brâs 
Y gair, ac at ffynnonau 
Gwiw addewidion grâs ; 
'Mgeleddai'r hen fammogiaid, 
Gwrandawai ar eu cwyn, 
Meithrinai weiniaid Sïon, 
'N ei fynwes megys ŵyn. 
'Fe ddwedwyd gan ei frodyr, 
Bod yn mhob man do'i 'fe, 
Rhyw arwydd llawn tangnefedd, 
Yn tremio'n llond y lle; 








6 
Pan byddai rhyw ang hydfod 
Yn mhlith ey nnulleidfa' r saint, 
'Roedd'n gadarn ŵr o gynghor 
Er attal rhedfa'r haint. 

Oh! dewch holl feib yr awen, 
Mwy medrus i ro'i nghyd, 
Mewn geiriau mwy cynghanedd 

TA , * 
Nâ'r un o'r rhai'n eu gyd; 
Tel b'o etto melus gofio 
Tros hir flynyddau maith, 
Am un o'r hâd breninawl, 
Aeth adre' i benei daith. 


Fy nghyfaill Huc Es ddiangodd, 
Rhyw fisoedd o fy mla'n 
I blith y dyrfa ddedwydd, 
Sydd fry Nghaersalem lân ; 
Ca 'dd delyn auri'w chwareu, 
A'i thânau'n eithaftŷn, 
Fe gânodd lawer yma, 
Ond gwell ar Sîon fryn. 
Pan fyddwyf yn dychymmygu 
Ei wel'd fry yn ddi-boen, 
s Yn rhydd oddiwrth pob dolur, 
Yn nghwmni'r aeddfwyn Oens- 
Pob methrwydd gwedi 'madael, 
4 ragwyddol ieuenctyd mwy, 
Yn seinio byth Hosanna 
Am rinwedd marwol glwy”. 


Rhaid i mi 'nawr ro'i ffarwel, 
A therfyn ar fy nghân, 
wy 'n gw el'd fy oriau innau 
Yn dirwyn yn y bla'n; 
Mewn gobaith cael cwrdd etto, 
Heb lesgedd, briw, na phoen, 
'Gyd-gânu am byth anthemau, 


Mewn gwy mnfa o gyda'r Oen, 








MM 


Me 


cr 
y 





Marwnad Mrs. Mary Lewis. 


DAETH ìi ni y newydd sydd alar â chân ; 

Arwyddion a gafwyd rhai misoedd o'r bla'n, 

Am un o blant Si Jeithiodd yn hir 

Am un o blant Sion a deithiodd yn hir, 

Orphenodd ei gyrfa 'i ffydd gadwodd yn glir. 
o “ ta 


bu yma fly nyddoedd yn siriol a mwyn, 

Yn goledd i i'r gw einiaid, yn fynwes i ir ŵyn; 
Hi gododd y faner foreu- ddydd ei hoes, 
Gorplienddd ei gyrfa yn myddin y groes: 


Tra y ma'n prenn yli am dymmor cryn faith, 
Bu'n 'mofyn a chwilio am 'nabod y iaith, 

faith hyfryd gwlad Canaan, iaith gywir gwir ffydd, 
'R iaith ddysgodd proffwydi ar dôriad y dydd. 


'R oedd ganddi hyfrydwch heb 'dganu â'i llef, 
1 loni'r bugeiliaid, cenadon y nef; 

Ei theulu fu'n lletty mor weddaidd a llawn, 
Morganwg a Mynwy 'n hir cofiantei dawn. 


Pan deuai'r cenadon i gylchoedd ein gwiad, 

Rhai fuasai'n marchogaeth ac ereill ar dra'd ; 

Ei gegin a'i marchdyŷ, y neuadd a'r gell, 

F'ai'n gwneuthur y teithwyr yn llawer iawn gwell. 


Bu Mary yn siriol, dangosodd ei dawn, 

Ei dwylaw oedd weithgar, a'i chariad yn llawn ; 
Caiff ardal Caerphili, a'i chylehoedd yn mhell, 
I chwilio cryn lawer cyn caffont ei gwell. 


Pan fyddwyf yn cofio rhinweddau'r un hardd, 

Mi garwn, pe meddwn ar ddoniau rhyw fardd ; 
Mi roddwn ei chofiant yn llechres yr oes; 

'Does neb ond plant gar a dd wedant yn groes. 








& 
ey 


Bu yma feddygon goreuon ein tir, 
Deall'sant ei dolur, debygwn yn wir; 
Ond er eu holl fedr, eu dyfais, a'u dawn, 
Daeth angeu er hyny â'i phabell i'r llawr. 


Rhaid i mi rhoi ffarwel a gadael fy ffrynd, 
'Does dyfais yn un man a'i hattal rhag myn'd, 
I'r daith appwyntiedig 'nol wyllys fy Ion, 

I holl ferched Sarah ì gy»haedd y côr... 


Dyehwelwch gyfeillion o amgylch ei bedd, 
'Terfynodd ei llafur, newidiodd ei gwedd; 
Daeth angeu'n ŵr creuíon cyrhaeddodd ei bron, 
Mewn llothes yn llechu mae'illwch tan y dôn. 


Mor oer ydyw'r lleíty, tir anghof yw'r bedd, 
Ond bloedd yr arch-angel gyfnewid ei gwedd ; 
Daw seintiau'r hen oesoedd boreuaf i ma's, 


. Yn lluoedd canmolant am gariad a gras. 


Daw Abra'm a Sarah o Mamre, tir pell, 

Er hardded o&nt yma, hwy godant yn well; 
Canfyddant;a syllant ar sylwedd yr hwrdd, 
Pan fyddo terfynau'r holl ddaear yn cwrdd. 
Anneirif yw'r tystion ddiangodd o'r bla'n, 
A ddaliodd yn wrol trwy ddyfroedd a thân ; 
Gobeithio 'rwyf finnau er gwaned fy ffydd, 


' Gwel'd erfyn yr hirnos a thoriad y dydd. 


—. Argraffwyd gan Rees a Thomas, Llanelli. 


“ 





_ 





